ADRODDXAD 


Y 

SV/YDDCG  tISDDYGOL 
AR 

GYFLV/R  ISCHYD 
DOSBARTH  DXNBSIG  LLANGEFNI 
AM  Y FLWYDDYN  1970 


GAN  GORFFORI  A PRO DP I AD 
Y 

SWYDDOG  IECHYD 

JOHN  GRIFFITHS,  M.R.S.H.,  M.A.P.H.I. 


( 


Cadeirydd  a Cynghorwyr  Cyngor  Dinesig  Llangefni 


Mr.  Cadeirydd,  Boneddigesau  a Boneddigion, 


Mae'n  anrhydedd  gennyf  gyflwyno  fy  ugeinfed  Adroddiad  Blynyddol 
ar  iechyd  cyhoeddus  y dref  am  y flvvyddyn  1970. 

Tystir  fod  cyflwr  iechyd  cyhoeddus  y dref  o safon  ganmoladwy  iawn. 
Diolchir  am  hyn  i feddygon  teuluaiad  a'r  gweinyddesau.  Blwyddyn 
na  fu  un  haint  i amharu  ar  iechyd  y cyhoedd. 

Unwaith  eto  ceir  amcangyfrif  o boblogaeth  y dref  ar  gynnydd.  Sylwir 
ar  rif  tai  presvvyliedig  a'r  trethi.  I werthf av/rogi  tyfiant,  cynnydd 
a datblygiad  y dref,  ceir  y ffigyrau  isod  i'vv  cymharu 


Blv^yd<Iyn 

Rhif 

Poblogaeth 

Rhif  Tai 
Cyngor 

Rhif  oil 
Dai 

Gwerth 

Trethiannol 

Cynyrch 
Treth  Ceiniog 

1950. 

2,157. 

241. 

634. 

13698. 

56. 

i960. 

5,000. 

605. 

1082. 

44381. 

176. 

1969. 

3,580. 

780. 

1212. 

123523. 

520. 

1970. 

3,870. 

815. 

1256. 

130835. 

527. 

Cofrestrwyd  yn  ystod  y flwyddyn  78  o enedigaethau,  6 o'r  rhain  yn 
anghyfreithlon,  a 2 wedi  marw  o dan  flwydd  oed. 

Ni  chofrestrwyd  un  achos  o'r  darf odedigaeth,  sefyllfa  ddymunol  dros 
ben. 

Fel  y mynegvvyd  yn  yr  adroddiad  am  1969,  teimlir  fod  ymddiriedaeth  yn 
egni  y Cyngor,  y Clerc  a'r  Arolygydd  i sicrhau  dyfodol  llwyddiannus. 
Apeliaf  unwaith  yn  rhagor  am  ystyriaeth  i vvella  canol  y di'ef,  gyda 
golwg  arbennig  i Stryd  y Bont.  Gorau  po  gyntaf  y gweithredir  ar  y man 
hwn  er  lies  masnach,  busnes  a phwysigrwydd  Llangefni  fel  tref  ganolog 
y Sir. 

Dymunaf  sylw  i adroddiad  y Swyaaog  Iechyd,  diolchaf  iddo  am  ei  ymdrechion. 

Dymunaf  ddiolch  i'r  Clerc  a'i  gyd-svyddogion  am  eu  cyd-weithrediad 
dymunol  ymhob  achos.  Hefyd  i Gadeirydd  ac  Aelodau  Pvvyllgorau  Iechyd 
a Thai  gyda  dyrauniadau  gorau  i'r  dyfodol  diddorol. 


Ydwyf  , 

Eich  Ufudd  Y/as, 


Swyddog  Meddygol  Iechyd, 


Dyf.yniad  o Ystadegau  B.ywyd  ac  lechyd 


YS TADEGAU  CYFFRLDINOL 


Aceri  Arwynebedd • ...  2,510. 

Amcangyfrif  y Cofrestrydd  Cyffredinol  o’r 

boblogaeth  ynghanol  y flwyddyn  1970  3,870. 

Cyfrif  Poblogaeth  19&9  • ••  •••  3,580. 

Rhif  tax  Lyngor  ...  ...  ...  ...  ...  ...  oi5» 

Rhif  tai  preswyliedig  • • •••  1,250. 

Gwerth  mewn  treth  ...  ...  ...  ...  •••  150,835* 

Swm  cynnyrch  o dreth  geiniog ...  £527* 


YS TADEGAU  BYWYD 


Genedigaethau  Bywanedig 


Cyf reithlon 
Anghyfreithlon 


Gwryw 


Benyw 


Cyf  answm 


43.  29.  72. 

4.  2.  6. 


31. 


78. 


Graddeg  genedigaethau  yn  ol  y fil  o amcangyfrif  y boblogaeth  oedd  20.4* 
Graddeg  genedigaethau  am  y flwyddyn  i960  - 17.00;  1970  - 18.00. 

Graddeg  genedigaethau  y Sir  oedd  18.00;  Cymru  a Lloegr  16.00. 

Graddeg  genedigaethau  gosodedig  Llangefni  am  1970  oedd  18.8. 

Genedigaethau  Marwanedig 

Dim. 


Marwolaeth  (Pob  oed) 

Cyfanswm  = 52. 

Graddeg  marwolaethau  yn  ol  y fil  o amcangyfrif  y boologaeth  oedd  15.6. 
Marwolaeth  gosodedig  Llangefni  am  1970  oedd  13.0;  Sir  Fon  12.7; 

Cymru  a Lloegr  11.7. 


Marwolaeth  Mamol 


Dim  un. 

Marwolaeth  Babanod  o dan  flv/ydd  oed 

Gwryw  Benyw 


1 


1 


( 


Achosion  marwolaeth  gyda’r  nifer  yn  y Dosbarth  Dinesig  : 


Achos  Marwolaeth 

Gwryw 

Benyw 

1. 

Malignant  Neoplasm,  Oesophagus. 

1 

2. 

Malignant  Neoplasm,  Stomach. 

1 

1 

3. 

Malignant  Neoplasm,  Lung,  Bronchus. 

1 

— 

4. 

Malignant  Neoplasm,  Breast. 

- 

1 

5. 

Malignant  Neoplasm,  Uterus. 

Mi 

1 

6. 

Other  Malignant  Neoplasms. 

- 

2 

7. 

Diabetes  Mellitus. 

— 

1 

8. 

Other  Endocrine  etc.  Diseases. 

- 

1 

9. 

Anaemias. 

1 

- 

10. 

Other  diseases  of  nervous  system. 

- 

I 

11. 

Hypertensive  disease. 

- 

1 

12. 

Ischaemic  heart  disease. 

5 

9 

13. 

Other  forms  of  hear  disease. 

1 

5 

14. 

Cerebrovascular  disease. 

7 

6 

15. 

Bronchitis  and  Emphysema. 

1 

- 

16. 

Other  disease  of  digestive  system. 

- 

1 

17. 

Hyperplasia  of  prostrate. 

1 

- 

18. 

Other  diseases,  genito-urinary  system. 

1 

- 

19. 

Gongenital  Anomalies. 

I 

- 

20. 

Birth  injury,  difficult  labour  etc. 

- 

1 

21. 

Motor  vehicle  accidents. 

1 

- 

22. 

All  other  external  causes. 

1 

TOTAL 

21 

31 

Atallad  a rheolaeth  Clefydau  Heintus 

Clefydau  nodedig  (ar  wahan  i Ddarf odedigaeth) 

Freeh  Goch  66 

Pas  4 

Infective  Jaundice  1 


Darf  odedigaeth 


Dim  un. 

Buchfrechiad  vn  erbyn  Darf odedigaeth 

Mae'r  buchfrechiad  3.C.G.  yn  cael  ei  roddi  gan  Svvyddog  Meddygoi 
Arbennig  i'r  ysgyfaint  ac  yn  cyd-v/eithredu  a Meddyg  y Sir.  Mae’r 
cynllun  yn  gofalu  y caiff  pob  baban  a enir  i gartref  lie  mae 
darf  odedigaeth  yno  y buchfrechiad  fel  amddiffyniad  rhag  y clwy. 

Hefyd  caiff  y rhai  sydd  raewn  cyffyrddiad  a'r  cleifion  y buchfrechiad  yma. 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2016  with  funding  from 
Wellcome  Library 


https://archive.org/details/b28855528 


ADRODDIAD  YR  AROLYGYDD  IECHYD  AM  Y FLWYDDYN  1970 


t : 


) 


Nifer  y tai  Cyngor  ar  derfyn  y flwyddyn  oedd  806,  fel  a ganlyn 


3 ystafell  wely.  Dwy  ys-  Un  Ys-  Un  ys- 
4 Llofft  Heb  Ty  un-  tafell  tafell  tafell 

Barlwr  Parlwr  llawr  wely  wel^ 


Sylwadau 


rch 

6 

4 

. Dinas 

8 

leldre 

14 

16 

12 

;raig 

2 

24 

18 

• y Graig 

9 

>n  y Graig 

24 

17 

34 

yd  y Bont 

12 

ishyfryd 

4 

36 

.afon 

8 

18 

10 

i yr  Afon 

2 

m y Pelin 

2 

20 

■n  Hir 

12 

mant 

7 

18 

33 

8 

el  Uchaf 

12 

icraig 

76 

71  1 

28 

Tudur 

2 

43 

20 

5 

. Talwrn 

2 

12 

2 

s Tudur 

20 

n Cefni 

3 

n Pandy 

18 

n Dinas 

20 

8 

n y Maen 

12 

4 

in  Graig 

8 

28 


6 

17 


+ Rhif  Wb/kk 
Cartref  Plant 


+ Ystafell  Ymelwyr 


Rhif  12  - iy*r  Heddlu 


Rhif  11  - Ty'r  Heddlu 


8 + Ystafell  Ymelwyr 


27  211  327  1 1 81  51  8 

:==~—  — = s=r====— ' ======== = =s=~==s====rs=rssrssess=5rsssssxs«=R=Br=x=as»rB«»sBPis; 

Y mae  gan  y Cyngor  hefyd  6 o fflatiau  ym  Mhlas  Pencraig  a ehwe  ty 
arall  sef  Pencraig  Gardens,  Felinfcraig,  Penrhos,  Penrorsedd  a Station 
House. 


Tai  Preifat  : 

Codwyd  47  o dai  preifat  newydd  yn  ystod  y flwyddyn,  o’i  gymharu  a 9 yn  19&9. 
Gwellianau  : 


Cwblhawyd  dau  gynllun,  un  yn  teilyngu  cymorthdal  helaeth  o £925  a'r  Hall 
yn  werth  £382. 


■ 


.‘..Liu..:  '• 


Ni  wnaed  un  cais  am  dystysgrif  felly  i'r  Cyngor 


Deddfau  Tai  : 

Ni.  chafwyd  achos  i ddefnyddio  rhybudd  ffurfiol  o dan  y deddfau  hyn. 


fD  : 


I Tai  Lladd  : 


Parhau  i gynyddu  wnaeth  gwaith  y Lladd-dy  yn  ystod  1970  gyda'r  canlyniad 
for  y Swyddog  Iechyd  yn  rhoi  ei  holl  aiH3er  bron  i ar  ch'.vylio  cig  ac  nrolygu'r 
Tai  Lladd. 


Nifer  yr  anifeiliaid  a laddwyd  o f ewn  y 

dosbarth 

1970 

1969 

1968 

Gwartheg 

7012 

3168 

1114 

Lloi 

13 

20 

22 

Moch 

55*.  5 

3890 

2619 

Defaid 

29219 

23822 

9282 

Gwartheg 

Lloi 

Moch 

Defaid 

Ysgerbydau  (cyfan) 

2 

1 

43 

27 

Ysgerbydau  (rhan) 

9 

1 

19 

20 

Ieuau  (cyfan) 

1102 

— 

101 

1238 

" (Rhan) 

705 

— 

— 

— 

Ysgyfaint  (par) 

55 

- 

31 

- 

Pennau  a Thafodau 

51 

— 

34 

— 

Calonnau 

37 

- 

40 

1 

Arennau 

9 

— 

_ 

mm 

Plyciau 

- 

- 

138 

11 

Spleen 

1 

- 

- 

- 

Bwyd  Anaddas  : - 

Derbyniwyd  swm  sylweddol 
ysbwriel  y Cyngor. 

0 fwyd  tun 

anaddas 

a chladdwyd  hwy  yn 

MWEITHDRA  : 

Nifer  y siopau  sydd  yn  gwerthu  bwyd 


Cigyddion  

• • • • • • 

5. 

Groseriaid  a Siopau  Pfrwythau.  ... 

• • • 

• • • 

14. 

Siopau  Teisennau  a Melysion  ... 

• • • • • • 

8 

Poptai  

• • • 

• • • 

4- 

Tai  Bwyta  a Gwestai  

• • • • • • 

10. 

Masnachdai  a gofrestrwyd  dan 
Adran  16  o'r  Ddeddf  Bwyd  

• • • 

• • • 

3. 

Masnachdai  a gofrestrwyd  i werthu 
hufen  ia.  

• • • • • • 

14. 

Masnachdai  a gofrestrwyd  i 

Ffrio  pysgod  

• • • 

• • • 

3. 

Ni  allwyd  ymweld  yn  gyson  a'r  adeiladau  hyn,  fel  y dylid,  oherwydd  pwysau 
gwaith,  a bu  rhaid  bodloni  ar  alw  pan  godai  rhyw  agwedd  arbennig  oedd  yn  hawlio 
sylw. 


Nid  oes  (hyd  yma)  ffatri  cyvvion  ieir’yn  y dosbarth. 

A LLYGOD  : 

Gwenwynwyd  yn  ol  y galw  gan  weithiwr  rhan-amser  y Cyngor  ac  yna  gan  gwmni 
Rentokil.  Ein  gofid  mwyaf  yw  glannau'r  afonydd  a'r  adeiladau  gwag  yn  Heol  y 
Bont, 

DF  FFATRIOEDD  : 

Ni  thalwyd  ymweliadau  uniongyrchol  ond  rhai  oedd  ynghlwm  wrth  bwrpas  arall. 


. i 


• . 


' 


DEDDF  SWYDDFEYDD , SIOPAU  AC  EIDDO  RHEILFFORDD  : 


Tlbl  "A"  - Cofrestru  ac  Archwiliadau  Cyffredinol 

Nifer  a 

Cyfanswm  yr 

Nifer  yr 

gofrestrwyd 

eiddo  a 

Archwiliadau 

yn  ystod  y 

gofrestrwyd 

Cyffredinol 

flwyddyn 

ar  ddiwedd  y 

Natur  yr  Eiddo 

flwyddyn 

Swyddfeydd 

29 

Siopau  yn  manwerthu  3 

55 

- 

Eiddo  cyfanwerthwyr  - 

4 

- 

Tai  bwyta 

6 

- 

Lleoedd  cadw  tanwydd  - 

— 

Cyfanswm  3 

94 

- 

Table  »B» 


Nifer  ymweliadau  o bob  math  gan  yr  Arolygydd  a'r  eiddo 
uchod  = 15. 


Tabl  "C"  - Dadansoddiad  o’r  nifer 


Natur  yr  Eiddo 

Nifer  a gyflogir 

Swyddfeydd 

228 

Siopau  yn  manwerthu 

163 

^iddo  cyfanwerthwyr 

12 

Tai  bwyta  (agored) 

28 

Lie  bwyta  (preifat) 

- 

Lleoedd  cadw  tanwydd 

— 

Cyfanswm  431 

Cyfanswm  dynion  232 

Cyfanswm  merched  199 

CAKTHFFOSIAETH  : 

Dal  i ddatblygu  y mae'r  Gwaith  Carthffosi  i gyfarfod  ac  anghenion  y 
Dosbarth.  Ar  y cyfan  yr  oedd  ansawdd  y rhediad  dwr  o*r  gwaith  yn  bur 
gymeradwy.  Ni  lwyddwyd  eto  i gael  cynllun  boddhaol  ar  gyfer  ceudai. 

CASGLU  A CHAEL  GWARED  0 YSBV7RIEL  : 

Llwyddwyd  i gyfarfod  y galw  hyd  yma  heb  anhawsterau  mawr. 


ATODIAD 

DEDDF  FFATRIOEDD . 1961 


(i)  Ffatnoedd  lie  gweinyddir  Adran  1,2, 

3,4  a 6 gan  y Cyngor  lleol. 

(ii)  Ffatrioedd  arwahan  i (i)  lie  gweinyddir 
Adran  7 gan  y Cyngor  lleol 


Dim 

23 


2 


(iii)  Safleoedd  eraill  lie  gweinyddir 
Adran  7 gan  y Cyngor  lleol. 


Cyfan swm 


23 


■ 


\ ii  ih 


o 


c. 


) 

) 


) 

) 


) 

) 


